Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/gwahoddiaddanjonOOjone 


GWAHO'DDIADf 


An  Wire   DD\RU,iiXYDD,  —  Ga>/ih'/<Ll   y    rlmid  i  ti  sefyll   o  0     i 
brawdlys  'i  Iwyfol!   Cbfla  y  sefydla  dy  loedd  dydy'nged 

y.u  ,y  byd  a  ddaw  !  Coelia  gyfaill  profikdol  yn  dweyd  uad  oea 
oiid  mwynhad  o  grefydd  toirioneddol  a'th  1  ted  wyddola  yn  y  byd 
hwii  uae  l  diugy wyddoideb ;  ;ie  er  mwyn  dy  enaid  anfarwol, 
'.'/•«/  dystlolaeth  ti/st  g&irioireddus,  mai  yr  hyn  a  ganlyn  yw  eg- 
wyddorion  yr  unig  grefydd  ddwyfol  a  i'u  erioed  nae  y  sydd  y\v 
awr  yn  y  byd. 

Na  ad  i  rtdylftnwad  stall  grefydd  gynbyrfu  dy  uwyd  i  daflu  y 
'  Gwahoddiad'  taer  hwn  o'th  hiwj  bimvs  gwirionedd  diwrth- 
brawf  vw  y  fod  Daw  wedi  Uefaru  o'r  nefoedd  yr  hyn  sydd  yn 
/Arti'7  t  ft'  wneuthur  er  bod  yn  gadwedig.  Pe  y  gwnelit  bob 
peth  arall  a  orchymyna  pob  en  wad,  a'r  oil  a  feddyli  yn  ddyled- 
us  dy  Imnan,  ac  esgeuluso  gwneutliur  y  pethau  dwyfol  orchyrn- 
ynedig  canlynol,  ni  fyddi  gadwedig.  Ni  bti,  a<:  nid  oea  bywyd 
tvagywyddol  y«  addawedig  ond  yn  unig  drwy  ufyddhau  i  bob 
gair  a  ddtiiv  o  enau  yr  Arglwydd,  boed  y  gair  hwnw  a  fyddo. 
Khaid  iddb  Ef  g->el  ufydd-dod  trwyadl,  ac  o  galon,  i  bob  gor- 
ohymyn  a  rbddb  Efe.  Nid  dwyfol  y  dichon  fod  erefydd  y  sawl 
a  gyf'newidia  un  iot  nay  un  titl  o  orehyiriynion  lesu  Grist  pe 
au  protfesid,  pe  eu  canmoli  1  »an,  na  phe  yr  haefai  boll  ddoeth* 
ineb  ddynol  y  byd  i'r  gwrthwyneb  ;  o  ganlyniad,  er  rawyri  <)y 
acbubiaeth  dragywydflol  na  huder  di  i'w  eoelio.  Hefyd,  pe 
eyd-h-ierai  pob  pregethwr.  awdwr  a  golygydd,  yv  anffyddiwr,  a'r 
meddwyn,  ie,  yr  hoil  fyd,  mai  twyll  yw  yv  athrawiaefchau  can- 
lynol, nji  cured  hwyut,  onide  amddifadi  ay  bun  o  wir  grefydd, 
gwrthryfeli  yn  erbyn  Duw,  a  cbolli  dy  enaid  o  herwydd  gwneu- 
tliur hyny.  Tyred  ynte,  i'r  fan  a  nodir  isod  er  gwaethaf  pob 
gwrthwynebydd,  a  myn  wrando  drosot  dy  bun,  eanys  am  dy 
faru  dy  bun  y'th  fernir.  a  throsot  dy  hun  y  rhaid  i  ti  farw, 
a  byw  neu  far«T  drachefn  yn  d ragy wy dd :  tyred  i  wrando 
drosot  dy  bun,  a  chai  glywed  mai  gwhrioneddau  yagrythyrol, 
rhesyiuol,  a  dwyfol  brof'adwv  i  ti  dy  hun  ydyw: — 

I.  Fod  Angel  o'r  nef  wedi  dyfod  i'r  ddaear  a.  chenadwri  i'w 
boll  dritrolion,  yr  hou  a  gynnwysa  gyfarwyddiadau  eglur  a 
cb ywir,  pa  fodd  i  gael  maddeuant  pechodau  ac  iauhawdwriaefch. 

II.  Fod  yn  anmbosibl  i  uurbyw  grefydd  fod  yn  ddwyfol  oddi 
eitlrr  fod  ei  meddiannydd  yii  mwynhau  dadguddiudau  union- 
gyrcltul  ei  hunan. 

III.  Ffydd  yn  nhystiolaeth  tystion  byw  i  gredu  yn  modoldeb 
Duw  Dad,  yn  ngbroeshoeliad,  adgyfodiad,  ac  esgyniad  ei  Fab 
Ef  Iesu  Grist  i'r  nef,  yn  ddigonol  Waredwr,  i  gredu  ac  ufydd- 
hau i'w  boll  orchymynion,  ae  i  gredu  hefyd  yu  nerthol  weith- 
rediadau  ei  Ysbryd  Glim  yn  ol  ei  addewidion. 


IV.  Edifeirwch  am  bob  drwg,  a  ghendecfymad  i  ymgadw 
oddiwrth  bob  peth  sydd  yn  groea  i  gyrrai'th  Daw. 

V".  Bedydd  mewn  dwfr  er  maddeuant peckodau,'  ac  mai  hon  yw 
vr  unig  ordinhad  a  sefyd  odd  Crist  or  cael  maddeuant. 

VI.  Mwynhad preeennol  o  ddaum  yr  Ysbryd  Gldn  trwyarddod- 
iad  «! '.vyi.-i'.v  yr  tlenuriaid, — fOBgys  tystiolaetb  yr  Ysbryd  o 
gymm  ira  Iwyaetb,  Duw, — prophwydoliaeth. — llefaru  a  thafodau 
dk'irlir. — eyfieituiad  tafodau, — cael  gweledigaethau,  ac  iachau 
cleifion  ere  liniol  trwy  arddodiad  dwylaw  a  gweddi  y  ffydd,  a 
chael  pob  dadguddiadau  anghenrheidiol  er  cadwe  iigaeth. 

VII.  Diryufiad  hollol yr  ho/I  fyd  oddiwrtb  burdeb  yr  efengyl, 
ai  araddifadrwydd  o  Deyrnas  Dduw  er's  oesoedd. 

VIII.  .1//  H  Teyrnai  Dduw  i'r  ddaeur,  0  ran  ei 
swyddau.  ordiohadau,  athrawiaethau,  dyscyblaeth  a  bcndithion 
fel  ei  sefydlwyd  j,ran  Iesu  Grist  ei  I'lien,  yr  hyn  a  brotir  uan 
gannoedi  0  tiloedd  o  dystion  cywir  trwy  y  byd,  gaii  amryw 
filoedd  trwy  Gvmru,  a  rhai  yn  eich  plith. 

IX.  Ymgasgliad  plant  Duw  ynghyd  i'r  fan  o'r  ddaear  a  ap- 
pvryntiwyd  ganddo  Et",  i  gael  eu  dysgu  yn  fanylach  yn  n^hyf- 
raith  yr  Ar^lwydd,  i  adeiladu  Scion,  ac  i  t;ael  gw&fedigaeth 
rhag  v t  heiutiau,  y  plaiiu,  y  rhyfeloedd  sydd  eisoes  yn  dechreu 
drwy'r  byd.  y  new/nau,  daeargrynfau,  yinrysonau,  a'r  gyflafan 
erchyll  s)rdd  eisoes  wrth  y  drws.  ac.  a  ddaw  fel  dialedd  y  Gor- 
uehat'  ar  warthaf  gwrthodwyr  yr  efengyl  hon. 

X.  Prc^ethau  ar  amrywiol  athrawiaethau  mawreddog,  megys 
Adyyfodiad  y  corft"  i  t'ywyd. — Adgyfodiad  i'r  ail  farwolaeth. — 
Adferiad  pob  petli. — TVyrnasiad  personol  Crist  ar  y  ddaear  am 

fil   o  flwyddi Uhwymiad    S.itan. — ei    ollyngiad,    a'i   dynged 

dragywyddoL — Diwedd   yr   annuwiolion. — Y  Nef  newydd   a'r 
ddaear  newydd,  &c,  &e. 

Dilarllenvdd!  tyred*  nieddir  etto,  a  gwrando  drosot  dy  hun, 
flej  y  gallot  ia>vn  farnu  y  ywirioneddau  hyn,  eu  deall,  ufyddhau 
iddynt,  a  mwynhau  eu  haddewidion  dy  hunan. 


D.S.  Bvd  I  pregethu  yn  ,  bob 

Sul  am  1 1  o'r  gloeh  y  boreu,  ac  am  6  yn  yr  hwyr.     Parod  y'm 
i  bregethu  yr  amser  addewiso  y  neb  a'n  g>vahoddo  i'w  tai. 


$$W  Meddwn  amrywiaeth  o  draethodau  ar  yr  boll  egwydd- 
irion  uchod,  &c,  y  rhai  a  geir  hefyd  yn  Swyddft  "  Udgorn 
Seion,"  Abertawy,  am  wahanol  brisiau,  ac  hefyd  gwrthbrofion  a 
foddlona  bob  dyn  sjonest,  i'r  cam-gyhuddiadau  a  draethir  am 
danom  ni  a'n  crefydd,  hyd  a  welsom,  y  rhai  a  ellir  gael  gyda  y 
llythyr  gludydd  trwy  flaendalu,  neu  drwy  ymholi  a'r  Saint. 


Argruffwyd  gaii  D.  Jones,  Abertatvy. 


